WicipediA 


Wrdw 


Iaith a siaredir ym Mhacistan a gogledd Lijdia yw Wrdw, Urdu neu 'Wrdw Fodern Safonol' (ýỳjl, traws. 
Urdü; a adwaenir hefyd fel Lashkari, 1 ')• Mae'n iaith sy'n perthyn i'r gangen Indo-Irananidd o'r teulu 

ieithoedd Indo-Ewropeaidd. Wrdw yw iaith swyddogol Pacistan, ac mae'n un o ieithoedd swyddogol India. 
O ran nifer o siaradwyr brodorol, mae oddeutu'r ugeinfed safle ymhlith ieithoedd y byd. 

Hi yw iaith swyddogol (a lingua franca ) Pacistan a Nepal ac mae'n un o 22 iaith swyddogol India, fel a 
nodir yng Nghyfansoddiad y wlad ac yn weithredol mewn chwe thalaith: Jammu a Rashmir, Telangana, 
Uttar Pradesh, Bihar, Jharkhand a Gorllewin Bengal ac yn y brifddinas Delhi. 

Ffurf Persiaidd ar Hindustaneg yw Wrdw. Mae'r iaith Hindi yn ffurf arall ar Hindustaneg. Y prif wahaniaeth 
rhwng y ddwy iaith yw'r sgript a ddefnyddir; mae Wrdw'n defnyddio'r Sgript Berso-Arabaidd, tra mae 
Hindi'n defnyddio'r sgript Devanâgarî. 

Er ei bod yn gymharol ifanc fel iaith lenyddol, mae corff sylweddol o farddoniaeth, rhyddiaith a thestunau 
crefyddol Wrdw. 

Cyfeiriadau 

1. 1. «hadija Shakeel, Ghulam Rasool Tahir, Irsha Tehseen, Mubashir Ali, "A framework of Urdu 
topic modeling using latent dirichlet allocation (LDA)", Computing and Communication 
Workshop and Conference (CCWC) 2018 IEEE 8th Annual, tt. 117-123, 2018. 


Wedi dod o "https://cy.wikipedia.Org/w/index. php?title=Wrdw&oldid=8928447" 


Newidiwyd y dudalen hon ddiwethaf ar 4 Medi 2019, am 17:12. 

Mae testun y dudalen ar gael dan drwydded Creative Commons Attribution-ShareAlike; gall fod telerau ychwanegol 
perthnasol. Gweler Telerau_Defnyddio'r Drwydded am fanylion pellach. 






